BATSA 


MASTURBATION 


Kun dai ji an ce, ‘Kada ka yi zina: amma ina 
gaya muku, duk wanda ya dubi mace domin 

ya yi sha'awarta, ya riga ya yi zina da ita a 
cikin zuciyarsa. Idan idonka na dama ya bata 
maka rai, cire shi, ka jefar da shi, gama yana 
da amfani a gare ka daya daga cikin 
gabobinka ya lalace, ba kuma a jefa dukan 
jikinka a jahannama ba. Idan hannun damanka 
ya sa ka, yanke shi, ka jefar da shi, gama yana 
da amfani a gare ka daya daga cikin 
gabobinka ya lalace, ba kuma ajefar da 

dukan jikinka a Jahannama ba. 
MATTAFI 5:27-30 


Idanun Ubangiji a ko'ina 
suke, suna duban mugaye 
da nagargaru. 

MAGANAR 15:3 


Ga shi, wannan kadai na samu, Allah ne ya yi 
mutum mai gaskiya. amma sun nemi 
abubuwan kirkire-kirkire da yawa. 

MAZARI 7:29 


Kada ku yi tarayya da ayyukan duhu marasa 
amfani, sai dai ku tsauta musu. Gama abin 
kunya ne ko a fadi abubuwan da ake yi da su 
a boye. Amma duk abin da ake tsautawa, 
haske ne yake bayyana shi. AFISAWA 5:11-13 


Saboda haka ku hallaka gabobinku wadanda 
suke a duniya; fasikanci, kazanta, kakkarfan 


so, mugun zato, da kwadayi, wato bautar 
gumaka. KOLOSIYAWA 3:5 


"Ta yaya zan iya 
shawo kan batsa 
da al'aura?" 


In ji MISALAI 16:6, “...da tsoron Ubangiji 
mutane sukan rabu da mugunta.” 


Allah ya bada alheri ya hore mu da tsoron sa. 


Kididdiga A Amurka 


(covenanteyes.com) 

e Masu amfani da 28,258 suna kallon batsa kowane dakika. 
* Ana kashe $3,075.64 akan batsa kowane dakika akan 
Intanet. 

* 79% na masu yin batsa sunyi amfani da marijuana, 
kuma 50% sunyi amfani da ecstasy. 1 cikin 5 binciken 
wayar hannu na batsa ne. 

* 90% na matasa da 96% na matasa matasa ko dai suna 
karfafawa, karba, ko tsaka tsaki lokacin da suke magana 
game da batsa tare da abokansu. 

* Kawai 55% na manya 25 da mazan sun yarda batsa ba 
daidai ba ne. 

* Matasa da matasa masu shekaru 13-24 sun yi imanin 
rashin sake amfani da su ya fi muni fiye da kallon batsa. 

* 1 cikin 5 matasa fastoci da 1 cikin 7 manyan fastoci 
suna amfani da batsa akai-akai kuma a halin yanzu suna 
fama. Wannan fiye da shugabannin cocin Amurka 50,000 ne. 
e Kashi 43% na manyan fastoci da limaman matasa sun 

ce sun yi fama da batsa a baya. 

* 64% na maza Kirista da 15% na mata Kirista sun ce suna 
kallon batsa akalla sau daya a wata. 

Kashi 7% na fastoci ne kawai ke ba da rahoton cocinsu 
yana da shirin hidima ga wadanda ke fama da batsa. 

* 57% na matasa suna bincika batsa akalla kowane wata. 
* 51% na dalibai maza da 32% na dalibai mata sun fara 
kallon batsa kafin shekarun su na matasa. 

* Farkon bayyanar da batsa a tsakanin maza yana da 
shekaru 12, a matsakaici. 

* 71% na matasa suna boye halayen kan layi daga 
iyayensu. 


Menene kididdiga a kasarmu? Mu fatan hakan ba zai 
kasance ba. In ji Misalai 14:34, “Adalci yakan daukaka 
al'umma: amma zunubi abin zargi ne ga kowace al'umma. 
Abin da kuke jin dadi shi ne zai jagoranci rayuwar ku, don 
haka ku kula da abin da kuke jin dadi. Kada ku bari 
makomarku ta zama a banza. 


Kada ka yi zina. FITOWA 20:14 


Kada ka kwana da mutum, kamar yadda kake 
yi da mace, abin kyama ne. Kada kuma ku 
kwana da kowace dabba don kazantar da 
kanku da ita. LEVITICUS 18:22-23 


Domin haka Allah ya bar su ga 
sha'awace-sha'awace: gama har matansu ma 
sun canza amfani da dabi'a zuwa ga abin da 
bai dace ba. maza da maza suna aikata abin 
da bai dace ba, kuma suna karbar saba wa 
juna a kansu daga batansu. ROMAWA 1:26-27 


Ashe, ba ku sani ba, marasa adalci ba za su 
gaji mulkin Allah ba? Kada a yaudare ku: ko 
fasikai, ko masu bautar gumaka, ko mazinata, 
ko 'yan iska, ko masu zagin mutane, ko barayi, 
ko masu kwadayi, ko mashayi, ko masu 
zage-zage, ko masu Kwace, ba za su gaji 
mulkin Allah ba. 1 KORINTIYA 6:9-10 


Ku guje wa fasikanci. Kowane zunubi da 
mutum ya yi ba tare da jiki ba ne: amma mai 
yin fasikanci yana yi wa nasa zunubi zunubi. 
1 KORINTIYA 6:18 


Abin da kuke jin dadi shi ne zai jagoranci 
rayuwar ku, don haka ku kula da abin da kuke 
jin dadi. Kada ku bari makomarku ta zama 

a banza. 


